Yn wir meddaf i chwi, Pa le bynnag y 


pregethir yr efengyl hon trwy yr holl fyd, 
yr hyn hefyd a wnaeth hi a ddywedir 

er coffadwriaeth ohoni. 

MARK 14:9 


MAE ANGEN I NI DDEALL PEDWAR GWIRIONEDD 
YN LLAWN: 


Ô) DUW YN CARU CHI. 


MAE DUW EISIAU ICHI GAEL BYWYD TRAGWYDDOL GYDAG EF YN 
Y NEFOEDD. 

Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob 
un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd 
tragwyddol. IOAN 3:16 


MAE DUW EISIAU ICHI GAEL BYWYD YSTYRLON. 
Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod 
er mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. IOAN 10:10 


FODD BYNNAG, NID YW LLAWER O BOBL YN PROFI BYWYD 
YSTYRLON AC YN ANSICR O FYWYD TRAGWYDDOL OHERWYDD... 


MAE DYN YN BECHADURUS YN El 
HANFOD. FELLY MAE WEDI 
GWAHANU ODDI WRTH DDUW. 


le, pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd y maent oll wedi pechu, ac yn 
amddifad o ogoniant Duw. RHUFEINIAID 3:23 


Y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth... RHUFEINIAID 6:23 
MAE DAU FATH O FARWOLAETH YN CAEL EU CRYBWYLL YN Y BEIBL: 


" MARWOLAETH GORFFOROL 
Ac yn gymaint ag y gosodwyd i ddynion eu bod i farw un waith, 
a bod barn yn dilyn hynny, HEBREAID 9:27 


* MARWOLAETH YSBRYDOL NEU SEPARATION DUW 

Ond y llwfr, y di-gred, y ffiaidd, y llofruddion, y puteinwyr, y dewiniaid, 
yr eilunaddolwyr, a phawb celwyddog, eu rhan hwy fydd y llyn sy'n llosgi 
gan dân a brwmstan, hynny yw yr ail farwolaeth. DATGUDDIAD 21:8 


OS YW DYN WEDI'I WAHANU ODDI WRTH DDUW OHERWYDD EI 
BECHOD, BETH YW'R ATEB I'R BROBLEM HON? 


RYDYN NI'N AML YN MEDDWL AM Y RHAIN FEL YR ATEBION: 
CREFYDD, GWEITHREDOEDD DA, MOESOLDEB 


FODD BYNNAG, DIM OND UN ATEB A DDARPERIR GAN DDUW. 


IESU GRIST YW'R UNIG 
FFORDD I'R NEFOEDD. 


DYMA DDYWEDODD DUW. 
Dywedodd lesu wrtho, Myfi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. 
Nid yw neb yn dod at y Tad ond trwof fi. IOAN 14:6 


TALODD IESU GRIST Y GOSB YN LLAWN AM EICH PECHODAU. 
Oherwydd dioddefodd Crist yntau un waith am byth dros bechodau, y 
cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwyn chwi at Dduw. Er ei roi i farwolaeth 
o ran y cnawd, fe'i gwnaed yn fyw o ran yr ysbryd, 1 PEDR 3:18 


MAE GAN DDUW ADDEWID BYWYD TRAGWYDDOL. 

Pwy bynnag sy'n credu yn y Mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo; pwy 
bynnag sy'n anufudd i'r Mab, ni wêl fywyd, ond y mae digofaint Duw yn 
aros arno. IOAN 3:36 


FODD BYNNAG, NID YW'N DDIGON GWYBOD BETH MAE IESU GRIST 
WEDI'I WNEUD I NI. 


RHAID INNI ROI EIN FFYDD YN YR 
ARGLWYDD IESU GRIST ER EIN 
HIACHAWDWRIAETH. 


GWNEIR EIN HIACHAWDWRIAETH YN BOSIBL TRWY RAS DUW TRWY 
FFYDD YN IESU GRIST. 

Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw 
hyn; rhodd Duw ydyw; nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all 
neb ymffrostio. EFFESIAID 2:8-9 


DYWEDWCH Y WEDDI HON WRTH DDUW MEWN FFYDD: 
ARGLWYDD IESU, DIOLCH GYMAINT AM DY GARIAD MAWR TUAG 
ATAF. RWY'N CYFADDEF FY MOD I'N BECHADUR AC RWY'N GOFYN 
AM FADDEUANT. DIOLCH AM FARW AR Y GROES I DALU'R GOSB AM 
FY MHECHODAU. RWY'N CREDU YN EICH ATGYFODIAD ODDI WRTH 
Y MEIRW. O HYN YMLAEN, RWY'N YMDDIRIED YNOCH CHI FEL FY 
ARGLWYDD A'M GWAREDWR. RWY'N DERBYN EICH RHODD O FYWYD 
TRAGWYDDOL AC RWY'N ILDIO FY MYWYD I CHI. HELPA FI I 
UFUDDHAU I'CH GORCHMYNION A BOD YN BRAF YN DY LYGAID. 
AMEN. 


OS YDYCH CHI'N CREDU YN IESU GRIST, MAE'R 
CANLYNOL WEDI DIGWYDD I CHI: 


* RYDYCH CHI WEDI BYWYD ETERNAL GYD-A DUW. 

Oherwydd ewyllys fy Nhad yw hyn: fod pob un sy'n gweld y Mab ac yn 
credu ynddo i gael bywyd tragwyddol. A byddaf fi'n ei atgyfodi yn y dydd 
olaf. IOAN 6:40 


" MAE EICH HOLL BECHODAU WEDI CAEL MADDEUANT. 
(GORFFENNOL, PRESENNOL, YN Y DYFODOL) 

Gwaredodd ni o afael y tywyllwch, a'n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl 
Fab, yn yr hwn y mae inni brynedigaeth, sef maddeuant ein pechodau. 
COLOSIAID 1:13-14 


» RYDYCH CHI'N GREADUR CWBL NEWYDD YNG NGOLWG DUW. 
DYMA DDECHRAU EICH BYWYD NEWYDD. 

Felly, os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd; 
aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. 2 CORINTHIAID 5:17 


* RYDYCH CHI BELLACH YN BLENTYN I DDUW. 
Ond cynifer ag a'i derbyniodd, rhoes iddynt hwy, y rhai sy'n credu yn 
ei enw, hawl i ddod yn blant Duw, IOAN 1:12 


NID YW GWNEUD GWEITHREDOEDD DA YN FODD 
I IACHAWDWRIAETH, OND YN DYSTIOLAETH O'N 


HIACHAWDWRIAETH. 

Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw 
hyn; rhodd Duw ydyw; nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all 
neb ymffrostio. EFFESIAID 2:8-9 


